!  (-/ 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/anmhoblogrwyddmoOOjone 


ANMHOBLOGUWYDD    "  MORMON- 
lAETH?" 


Mae  anmhoblogrwydd  yr  hyn  a  ddewisir  enwi  yn  *' Formon-j 
iaeth"  yn  rhy  gyhoeddus  yn  ein  gwlad  i  neb  ei  wadu  nac  i  fod 
cisicu  ei  brofi;  cyduna  pawb  braidd,  yn  enwedig  o  broffeswyr 
crefydd,  nad  oes  warthusach  peth  na  iii  i  gael.  Pa  beth  yw  yr 
achos  o  hyi)y  a  phwy  a'i  hachosa  yw  yr  ymholiad  ag  yr  ym- 
drednvn  ei  atebyn  y  tracthawd  bychan  hwn  ;  o  lierwydd,  fel  y 
niae  i  bob-effaith  ei  achos,  felly  y  niae  i'r  dybiaeth  Hon,  ar  nad 
pwy  yw. 

Os  teili/n(ju  "  Mormoniaet  li"  yr  anmhoHogrwydd  a  gaiff,  rhaid 
mae  ynddi  ei  hunan  y  mae  yr  achos  o  hyny,  a'r  fFordd  i  gael 
p-awf  0  hyny  yw  trwy  gael  arholiad  teg;  canys,  nid  doeth 
credu  cyhuddiadau  heb  arholiad,  onide,  gwnelai  enllibwyr  a 
chelwyddwyr  Frawdlysoedd  a  Hedd-geidwaid  ein  gwlad  yn  af- 
reidiol,  ac  eiai  oin  byd  yn  wallg(>f-d^  cyn  liir.  Fel  proffeswyr 
o  "Fornioniiiflh"  ni  chywilyddiwn  ac  ni  cbryna  hlc\ryn  o  wallt 
ein  penau  rlia!<  arswyd  arholiad  manivl,  teg  a  thrwyadl  o  bob 
lot  o'n  profll'S:  OS  na  ddcil  yr  arholiad  nyni  a  fydJeni  yr  ennill- 
wyr  m^'yaf  o  ddeal!  jiyny,  fel  oV  ochr  arall  y  colledai  ei  chy- 
linddwyr  eu  hunain  fwyaf  wrth  ei  chamfamu;  canys,  nid  cam 
ond  cyuir  fitrn  am  bob  peth  a  lesola  ddyn.  I'a  le  y  ceir  safon 
gywir  neu  reol  i  iaw-n  farnu  beth  yw  gwir  boblogrwydd?  Guir, 
moddwn,  o  herwydd  fod  gau  yn  bo<l:  mae  poblogrwydd  gwled- 
ydd  mor  groes  iV  gilydd  ag  y  condemnia  y  naill  yr  hyn  a 
ganniolay  Hall  ;  acy  mae  hyn  yn  weledig  yn  nes  atom;  onid 
ffeitLiau  yw  croeg  bleidiau  ein  gwlud  ein  hunain  i  brofi  croes- 
farnau  am  hyn.  Nid  mwy  rhesymol  dedfrydu  Mormonineth 
gan  yr  oil  nag  yw  i'r  naill  ddedfrydu  y  Hall  o'u  gilyld;  rhaid 
cael  sufon  well  na  hyny.  Nid  y w  fod  pob  mnth  o  ddrwg  yn 
caol  ei  ddweyd  yn  ein  herb^n  yn  profi  ein  bod  ni  yn  haeddu 
Jiynv.  mwy  nag  vr  oedf!  dweyd  pob  drv^-air  am  Grist  a'i  apos.- 


tolion  yn  profi  en  crefj'dd  yn  ddrwg  na'r  cylmddiadau  yn  wir- 
ioneddol. 

Eithr,  cyfaddefa  y  rhai  a  brolFesant  Gristionogaeth  fod 
crefydd  yn  wir  boblogaidd,  serch  y  diystyra  y  mwyrif  o'r 
hyny  ain  anmhoblogrwydd :  etto  cyfaddefa  yr  oil  a  addefant 
fbdoldeb  Dnw  ei  fod  Ef  5'n  fwyaf  poblogaidd  o  bawb — yn  safon 
gwir  boblogrwydd:  felly  y  rhai  tebycaf  iddo  Ef  a  ddylid  ystyr- 
ied  yn  fwyaf  poblogaidd;  a  chan  mai  rheol  gywir  yw  barnu  y 
pren  yn  ol  y  fiVv/ytli.  hnrnir  mor  gywir  a  hyny  mai  ufyddion  i 
drefn  Duw  a  ddylid  ystyried  yn  fwj'af  poblogaidd.  Er  fod  gan 
bob  gwlad  ei  safon  ei  hvM  i  farnu  pa  beth  yw  poblogrwydd  yn 
rhesymol  y  dysgwylivvn  ni  barodrwydd  yn  Meibl-addolwyr  ein 
"gwlad  grefyddol"  ni.  i  ganiatau  i'r  Beibl  fod  yn  safon  i  bwyso 
y  wir  grefrdd  bono  a  ystyrir  mor  boblogaidd,  ac  nad  y  rhai 
mwyaf  Beiblaidd.  eithr  y  rhai  mwyaf  croes  neu  wrth-Fsiblaidd 
yw  y  rhai  niwyaf  anmhoblog:udd  yn  y  wlad  hon  o  leiaf.  Nid 
esOoniacluv,  sylwer,  ond  Beibl  a  ddywedwn  jw  y  safon:  ni 
ddichon  fod  yr  hwn  a  ddewis  y  blaenaf  yn  liytrach  na'r  olaf 
amgen  nag  anffydiii'-vr.  sef  anghredlniwr  yn  y  BeJbl  ;  a'r  hwn 
nid  ymresyniwn  yn  av/r,  eithr  a'r  sawl  a  brofFesa  gredu  y 
Beibl.  Credwn  ein  bod  yn  ymresymu  yn  deg,  yn  gywir  ac  yn 
eglur  yn  awr;  os  felly,  dilyned  y  darllenydd  a  barned  tra  y 
taflwn  y  "  Formoniaeth  anmhoblogaidd"  bono  yn  dalpiau  fel  y 
gallwn  i'r  glorian  gywir  lion;  nid  lei  y  darluaia  y  gelynion 
chwaith,  0  herwyiid  nid  teg  hyny  a  ni,  onide  teg  yw  a  phawb 
arall,  yr  byn  ni  wneir  a  neb  ereill ;  eithr  iii/ni  yw  unic/  gyn- 
nrychiolvvyr  ein  proffes;  wrth  reswm,  mai  ein  bawl  yw  hyn  ! 

Awn  yn  mlaen,  ynte,  a'r  egwyddor  gyntaf  raewn  Mornion- 
iaeth  yw  tfydd  yn  Mab  Duw  «i  fod  yn  ddigonol  Waredwr.  Fe 
ganiateir  lod  hyna  yn  ysgrythyroT  yn  ddiammheu  ;  o'r  goreu, 
dyna  nn  egwyddor  boblogaidd.  Yr  ail  egwyddor  mewn  Mor- 
moniaetb  yw  edifeirwch  an)  l)ob  pechod,  yr  hyn  a  arwydda, 
heblaw  tristwch  o'i  herwydd,  bendevfyniad  i  ynriwrthod  a  pliob 
pechod.  iJynion  drwg  a  aliv;,nt  hyna  yn  anmhoblogaidd  o 
raid,  canys  dysga  y  Eeibl  ciifcirwch  yn  eglur  iawn,  ac  felly 
dyna  gyfaddef  Mormoniaet'  yn  boblogaidd  niewn  dau  beth,  a'r 
rhai  pwysicaf  o'r  oil,  os  nnd  yr  vriii/  rai  anhehgorol  ev  iachawd- 
wriaeth  yngolwg  ein  cy':i..u.;\vyr.  Nid  yw  Tdormoniaetli  yn 
anmhoblogaidd  bvu   ym;;,  yiite!     Y  peth  nesaf  a  ddysga  Mor- 


~imohiaeth"'';pw''be3ydd  awfr,  credir- hyia"iiefydg:an  y  mwyrif  o 
"gyhudd'^y-r  Mormoniaeth,  felly  nid  dyna  y'peth  amnlioblog- 
aidd;  ond  y  dyben  o  bono  gan  fwy  na'r  c'^/ a  wrtlnvynebir. 
Wei,  i*r  glorian  a'r  pwnc  ar  ei  ben,  pa  fodd  y  pwysa?  Rhodder 
Pedr  yn  ypcn  arall.  canys  dywed  cfe  yn  Act.  ii,  38, — "  A  bed- 

, Wrfier  pob 'an  b  honoch  yn  enwiesu  Grist  er  maddeitant  pechod- 
iiii.'"  '  'Dfgon  'o  bwysau  onide?  Ond  fel  yn  ngeriau  dau  neu  dri 
0  dystioB  J  byddo  pob  gair  yn  safadwy,  galwn  Ananias  at 
P(!dr,  a  holer,  pa  beth  yw  dijben  bedydd,  Ananias?  Gwel  Actan 
xxii,  16.  '•  Cyfod,  bedydd ier  di,  a  golch  yrnuith  dy  hfcliodau" 
&c.  Heb  liosogi  tystiolaethau,  dyna  ddigon  i  brofi  na  ddichon 
bedyddio  er  maddeuaiit  wneuthnr  Mormoniatth  yn  anmhobl- 
ogaidd  hc'b  wneutbur  y  Beibl  addysga  hyny  mor  anmhoblog- 
aidd  a  hwythau! 

Yn  nosaf,  dysga  Mormoniaeth  i  ddysgwyl  dawn  yr  Ysbryd 
Glan  drwy  arddodiad  dwylaw;  nid  raor  aiimhoblogaidd  hyn, 
onide  gunelai  y  Eedyddwyr  felly  hefyd  drwy  ei arferyd;  eithr  yr 
cffeithiau  a  aclK^sir  drwy  byny  a  wrthwynebir,  sef,  niai  proph- 
wydoliaetli,  ia-chau  oleiflon,  gweledigaetliau,  llefaru  a  thafodan, 
a  cLyfieitliu  yw  yr  anmhoblogrwydd;  canys  dywed  yr  holl 
gyhuddwyr  "fod  y  pethau  yna  yn  afreidiol  yn  awr."  Gan 
bwyll,  gan  mai  y  Beibl  yw  y  safon,  nid  ffiiith  y  cyhnddiad,  Wii 
ddyTU'ed  y  Beibl  ei  hun  byny  ;  ond  y  cyfsirip.bu  canlynol  a 
hrofant  yn  hoUol  groes  i  hyny.  Marc  svi.  i7  ;  Act.  ii,  39;  loan 
■xri.  !.j;  Act.  viii,  17;  1  Cor.  xii.  siii,  sir;  Eph.  iv,  8 — 14,  a 
llaweroedd  o  fanau  a  ellid  nodi,  end  digon  hyna  er  profl  na 
ddicbon  fod  y  Mormoniaid  mor  anrahoblogaidd  olierwydd  credu 
yn  y  niAvynbad  o  ddoniau  yr  Ysbryd  Glan  yn  ol  y  Beibl  ag  yw 
su  gvadwyr,  sef  ein  cyhuddwyr! 

Dysga  Mormoniaeth  unigolrwydd  gwir  grefydd  mae'n  wir  ; 
nad  oes  ond  un  efengy]  ac  un  lacbawdwT;  ac  nid  oes  neb  a 
greda  y  Beibl  a  all  wadu  liyua—  Beibl  trwyadl  i  gj-d!  Os  oes 
dwy  grefydd,  pwy  yw  Awdwr  yr  ail?  ^•id  yr  un  ag  yw 
Awdwr  y  gyntaf,  bid  siwr,  o  herwydd  yr  oedd  y  gyntaf  a 
wnfieth  Efe  yn  berffaith  heb  angen  yr  ail;  yr  hyn  a  brawf  etto 
mai  proffeswyr  yr  ami  grefyddau  yw  yr  anmboblocaf,  tra  mae 
credu  yn  unigolrwydd  gwir  grefydd  y  Beibl  yn  teilyngu  i 
*'Formoniacth"  boblogrwydd. 
'   Dysga    iMormoniaeth    mae'n    wir,    fod    angen    Aposto!ion|» 


Prophwydi,  ac  Athrawon  ysbrydoledig,  a  doniau  megys  cynt, 
a  dysga  y  Beibl  liyny  yn  eglur  ac  yn  bendant.  Dysgodd  Crist 
hyny  drwy  eu  gosod, — dysga  Duw  hyny  drwy  eu  beiidithio,  a 
dysga  y  Beibl  yn  y  manau  a  nodwyd,  ac  mewn  llawer  o  fanau 
ereill,  na  chydnabyddodd  Duw  un  math  o  Eghvys  ond  un  fel 
yna  yn  un  oes  o"r  byd.  Felly,  oni  ddylai  Beibl-gredwyr  gyf- 
addef  niai  Mormoniaeth  a  ddylid  ystyned  yn  fwyaf  poblogaidd 
yn  gymmaint  a'i  bod  hi  yn  fwy  ysgrvtliyrol;  ac  y  mae  yn 
gymmaint  nnvj"-  ysgrythyrol  na  ei  hull  gvhuddwyr  ag  yw  pro- 
ffesu  a  mwynhau  addewiiiion  yr  ysgrytliyrau  yn  iiytrach  na 
gwadu  eu  bodoldeb  na'r  angen  o  honynt;  canys  nid  ysgrythyr 
ond  haeriad  croes-ysgrythyiol  y w  yr  olaf,  yr  liwn  a  ddylai  ar- 
graffu  Sgwartb  ar  gymmeriad  y  rhigrit'.ilwr  a'i  dywedo  dan 
broffesn  credu  y  Beibl.  Ni  I'hiUiiata  traotiiawd  bydian  fel  Invn 
i  fanylu  ar  holl  gyffes  Mornioniaeth,  ond  ditrou  yr  enghreititi;iu 
blaenorol  o'u  hysgrythyroldeb  er  credu  n:ul  crot's  i  ysgrythyr 
yw  y  lleill  o'u  iieg\vyddorioi),  debygid;  o  leiaf.  hyd  ynia  ni 
ammheuir  na  tiieilynga  bob'.ogrwydd  gan  Feibl-gredwyr. 
Flblineb  a  rhagrith  yw  haeru  mai  auysgiythyrolrwydd  Mor- 
moniaeth a  acbosa  ei  hanmhoblogrwydd,  o  herv^ydd  y  inae 
profi  un  egwyddor  o  honi  yn  groes  i'i-  ysgrythyr  yn  ormod  o 
waith  i  holl  ddoethion  byd  ei  wneuthur;  a  gadawn  yr  haeriad 
yna  i'r  sawl  a  ddewisoei  arJioli. 

Yn  nesnf,  gan  nad  oes  ynddi  ei  hunan  ddini  achos  o'i  han- 
nihoblogTwydd,  oni  d^ichon  fod  yn  ei  phroffeswyr  yr  achos 
hwnw?  Tra  yr  addefwn  yn  vhwydd  mai  dynoi  yw  y  goreu  o 
bonom,  a  hod  ein  ffaeleddan  yn  desto.nau  gofid  ac  yniroad  par- 
haus  iV  gorchfygu,  ymresymwn  fod  mor  briodol  condemnio 
pob  proffes  arall  a'n  crefydd  ni,  o  herwydd  anghydtTurfiad  ei 
phrotfeswyr  a  hi ;  a  chan  na  feiir  sect  o  fewn  ein  gwlad  o  her- 
wydd beiau  personau,  ni  raid  i  ninau  ddvreyd  nad  yw  ein  crefydd 
i'w  beio  o  herwydd  beiau  ei  phroffeswyr;  ac  ni  ddysga  ac  nid 
esgusoda  drosedd  o  gyfraith  Duw  yn  neb 

Wei,  ynte,  beth  y  w  yr  achos  o  aiimlioblogrwydd  Mormon- 
iaeth, a  phwy  a'i  hachosa,  gan  na<i  oes  achos  ynddi  ei  hunan 
nac  yn  ei  phroifeswyr?  Atebwn  mai  ei  chyhuddwp-  a  achosa  y 
cyfan.  le,  meddwn,  y  tylwyth  hwnw  sydd  yn  ei  diarebu  hi 
fwyaf  o  herwydd  ei  hanmiioblogrwydd  yw  prif  os  nad  unigj 
achos  ei  hanmhoblogrwydd;   meiddiwn  haeru  yn  ddibetrusder 


raai  y  Feirch,  y  Pregetliuyr,  E.^';obion,  Otreiriaii!,  ao, athrawdii 
crefyddol,  fel  y  i^alv.aut  eu  ku/icdd,  yi.gliyd  ac  avvdurun  ;t  Gol- 
ygyddion  a  ddalia  l)uw  yn  syt'riibl  yn  y  iarn  am  iK.-liosi  y  dyh* 
iaeth  o  anmlioblo^cwydd  Ivlovaioiiiaeth;  y  rliai  hvn  drwy  ei 
cham-ddarlunio  yii  mhob  petli  o  boiii  braidd  ydyr.t  wedi  dylan- 
wadu  ar  y  weriii  i  givdu  fod  Monnoniaeui  yn  Lollol  groes  i'r 
hyn  yw  lii.  ac  i'w  c.iondemnlo  heb  arholiadaoigeii  ami  na'r 
hyn  a  glywant  gari  ei  gelynio!i  pro&esedig!  Pa  sect  o  i'ewn  ein 
gwlad  iia  ellid  wneutli'ir  mor  aiuiiliobiogaidd  ag  yv  ystyrir 
hlthau  pe  yr  ymuiuii  IioU  bregctliwyr  pob  sect  anill  i  ddyteisio 
pob  chwedhiu  am  ilani,  a  pbe  yr  agoriJ  pwlpudau  y  cyian  i'w 
Uysnafeiddio — pe  bae  pob  cylioeddiad  yn  agored  i'r  chwedlau 
gwartliusaf  am  daui.  a  plie  byudai  pob  Aigraff-wasg  mor  eiyn- 
iaethus,  yn  chwysu  wrtii  lalu  ca.n  gy'auddiadau  yii  ei  herbyn, 
fel  y  gwneir  a  Mormooiaeth?  Pe  yr  ymddygasid  at  Fedydd- 
iaeth,  Calfiniaeth,  Wesleyaeth,  iieu  uiirhyw  aeth  arall  ar  ei 
dechreuad  fel  yr  yoiddygir  at  Forn.'ouiaeth,  onid  ystyriasid 
bono  mor  anmlioblogaidd  a  jjitliaix.  yn  enwedig  pe  cauasid  pob 
modd  i  aiudditf'yn  o'u  cyrliaedd  fel  yr  ymdrechir  gwneutbur 
ag  ychydig  amdditfynwyr  Morraoniaeth  yn  awr?  Diau  mai 
cyflPelyb  y  credasai  y  werin  gyhuddiadau  eu  hathrawoii  nad  pa 
mor  warthus  ac  anwireddas  a  fuaseot. 

Ond  nad  pa  un  am  hyny,  y  ffaith  yw,  mas  yr  oil  braidd  o'r 
teulu  a  enwyd  yn  cyd-ymdiecliu  i  wiieuthur  Mormoniaeth  yn 
anmhoblogaidd— iiid  ellir  gwadu  byn — mae  eu  hymddygiadau 
yn  profimai  anmhoblogaidd  ydymunant  hwy  iddi  fod,  ac  nad 
wiw  gand<lyn£  pa  dduU  a  gymaierant  i  byny.  Heb  aros  i  ym- 
holi  i'r  dybeaion  o'u  hyniiireebiadau  selog  a  difliuo  yn  byn, 
gofyned  y  darllei  jdd  i'w  reswm  ei  hun,  ai  teg,  ai  doeth,  ai 
llesiol  neu  Dduvr-debyg  ywjfiiKldygiadau  Piegethvryr.  Aw<iar- 
on,  Golygyddion,  &c.,Juag  at  Formoniaeth?  Os  rboir  rheswni 
ar  waith  rbaid  addef  mai  drwy  gael  iawn  ddealltwriaeib  o 
Formoniaeth  y  galluogir  dyn  i  weled  ei  thwyll,  os  y  cyfryw 
sydd  ynddi,  ac  nid  drwy  sefyll  uwchben  miloedd  i'w  cham- 
ddarlunio  yn  wybodus,  a  gwaeddi  twyll,  twyll.  Mae  Mormon- 
iaetii  yn  proffesu  bod  yn  greftjddddwijfol,  yn  cynnwys  cenadwri 
oddiwrth  Dduw  a  gynnwysa  dynghed  y  byd  hwn  a'i  breswyl- 
yddion ;  ac  oni  theilynga  proffes  mor  fawreddog  well  arholiad 
i  mewa  i'w  honiadau  na'i  cham-gyhuddo,  a  gwaeddi  "  twyll," 


''  Gwyliwch  rhagddi,"  "  Peidiwch  a  u  gwrando,"  &.c.,  fei  / 
gwnaeth  y  cynddiluwiaid  a,  Noe  a'i  aroh  ? 

Tystia  mloedd  o  ufyddioii  profiadul  Mornioiiiat'th  yii  Ntjhym- 
ru,  nad  Mormon iac'tli  na  dim  ya  debyg  i'r  hyn  a  gredir  gan- 
ddynt  eu  hmiain  a  elwir  yn  "Formoniaetii"  inewn  Paruyhlet- 
dbh,  Baledi,  Nowyddiaduron,  &c.,  ac  nad  gwir  y  chw-edlaii 
a'r  haeriaduu  a  draethir  o'r  pwlpndau  am  dani;  a  pliaham  na 
chredir  liyny  yn  bytrach  na  chredu  eu  gelynion?  Mae  en 
hall  ymdrechiv-ddu  mawreddog  i  egluro  beth  yw  Aiormoaiaeth 
drwy  bregethu,  traethodu,  &c.,  yn  profi  eu  hawydd  i'r  cyhoodd 
ddeall  beth  yw  eu  credo,  niae  y  cydgordiad  anghydmarol  sydd 
rhwng  eu  pregetha'u  a'u  traethodau  a'u  gilydd,  — ac  y  niae  y 
Ifaith  o  ymlyniad  wrthynt  y  niiioedd  a  broselytiwyd  atynt 
drwy  hyny  yn  rhesyniau  cadarn  i  brofi  fed  y  Mormoniaid  eu 
hunain  yn  desgrifio  eu  daliadau  yn  gywiradi  nag  y  gwna  eu 
gelynioD;  ac  y  raae  yn  ddidd.idl  y  buasai  MonnoniaetH  yn 
hcillol  rydd  oddiwrth  yr  holl  anmhoblogrwydd  a  dadogir  ami 
pe  caniatasid  iddi  hi  yr  un  rhyddid  i  anfon  allan  ei  chynnrych- 
iohvyr  ei  hun  ag  a  ganiateir  i  bob  sect,  plaid,  protTes.  a  plierson 
arall  drwy  ein  gwlad  a'r  b^yd  braidd,  oddieitlir  iddi  hi. 

Ehodder  rheswm  ar  waith,  os  O'.'s  y  fath  beth  yngweddill  ar 
y  testun  hwn,  »c  ymholer  yn  mha  oes  neu  w]a;i,  cyu  hon,  y 
gwelwyd  holl  ddysgawdwyr  y  croes-bleidiau  ereill  yn  ymfydd- 
ino  i  yragyrch  rhytelawg  yn  erbyn  rhyw  un  newj^dd,  "  ddiwertli 
sylw"  a  ddaeth  i'w  pHth;  yn  enwedig  pan  na  feddai  yr  un  o 
houynt  un  saeth  i  fwrw  i'w  herbyn  ond  cam-gyliuddiadau  an- 
wireddus?  Buaa  y  cyfaddefir  na  welwyd  y  fat!i  beth  o'r  blaeu  ; 
ac  etto,  enwer  y  blaid,  y  pwlpui,  neu  y  Wasg  ar  nad  yw  wedi 
ymfrwydro  yn  y  Crusade  Mornioiiaidd  hwa?  Beth  a  feddyliai 
yr  oes  pe  clywent  haid  o  Formoniaid  yn  myned  ar  hyd  y  wlad 
gan  alw  y  wei'in  ynghyd,  a  cham-gyliuddo  Bedyddiaeth,  dan 
haeru  eu  bod  yn  ei  darlwnio  yn  gywir!  Ivtto,  pahani  na  chrwiid 
liwy  fehy  gy stal  ag  y  credir  pi-egethwyr  Bedyddiaeth  yn  cam- 
gyhuddo  Mormoniaeth  o'u  pVvlpudau?  Pahani  nad  elai  yr 
Independiaid  i  bregethu  Weslej'aeth.  a'r  Wesleyaid  i  areitliio  ar 
Independiaeth?  Paham  nad  elai  y  werin  i  gapeli  yr  Undod- 
laid  i  ymholi  beth  yw  gwir  gredo  Trindodiaeth. — y  Taenellwyr 
i  gapeli  y  Bedyddwyr,  a  phaham  nad  yr  hen  Fam,  Mrs.  Epis- 
copal a  amlyga  gywiraf  i'r  byd  beth  yw  gwir  ddaliadau  ei 
ii  ,ob&xrj[lv 


rniicrched  sectyddol?  Ac  os  tell}',  yr  hen  Faiiigu  Eufoinig  ywyi- 
oreu  i  bregethu  credoau  ei  holl  hiliogaoth.  A  pliaUam  na  fyddui 
hyny  mor  resy:nol  aj;  yw  i  bvegetliwyr  suctrddol  i  hreiiethu 
Mormouiaeth?  Syndod  mor  boblog^idd  y  riiae  Morhioiiiaeth 
erbyn  hyn!  Pa  blaid,  o'r  hen  d  AaVian  h'yd  yr  olnf  o'i  holl 
ferched,  sydd  heb  anfon  eu  champions  i  breg^tha  Mornibhiaetb? 
Pwy  a  ftiasai  yn  credu  yr  ymddarostyngasai  boneddVvyr  mor 
enwog  0  uclielderau  Se^ayddiaeth  (?)  "i  iselderau  g^'urthus 
bregethwyr  Mormoiiaidd!'"  Etto,  nid  gwiw  syuu,  (iim  Ik's 
gwada,  nis  gellir  celu,  dyma  h»'y !  le,  haid  o  honynt  o  bob  Iliw, 
llun.  credo  a  digred,  o  bob  plaid,  coleg,  a  phv,-lpad,  draws  y 
byd  fel  scr  gwibiog,  heb  neb  yn  eu  hyiuofyn,  na  neb  *edi  en 
danfon.— Ha  wyr!  Beth  sydd  _yn  bod?  Pawb  yn  troi  yn 
bregethwyr  Mormonaidd?  Rhaid  fod  Sectyddiaeth  a'r  oil 
ereill  ar  dranc  yn  siwr,  a'u  hoffeiriaid  heb«dini  i  wneuthnr  am 
eu  bara  on  1  myned  oddiaragylch  y  w lad  i  bregethu  Mormon- 
iaeth!  Gw^lsom  yr  amser  y  cerddasom  o  gt\-r  i  gwr  o  Gyitiru, 
0  Fon  i  Fenni  braidd,  heb  reled  un  pregethwr  Mormoiiaidd; 
ond  erbyn  hyn,  er  syndod  mawr,  pe  bae  rhyw  beth  yn  deetuu 
sjTidod  yn  yr  oes  ryt'edd  hoti,  wole  y  *lad  yn  troi  yn  bregeth 
■wyr  Alormon«iidd  o  gwr  i  gwr  braidd.  A  syndod  m\Ty-fVy 
fyth  i'r  Mormoniaid,  a  welant  y  rhrfyg  o  fyned  heb  eu 
danfon'yw,  fod  yr  haid  Eevtrendaidd  hon  heb  ddeall  ^^well  na 
myned  fel  yf  a  pub  Sectwyr.  heb  genad,  gaiwad,  danfonUid,  n.ic 
awdokdodiajj!  Ai  rhyfedd  fod  rhai  fel  hyn  yn  pregethu  an- 
wiredd  yn  lie  gwirionedd,  a  thwyll  yn  lie  cywirdeb?  0,  na, 
rhyfeddach  o  lawer  a  fyddaigenym  g]ywv.>d  n,.b  o'r  rh;ii  hyn  yn 
digwydd  dweyd  unrhyv.'  wirionedd  am  Formoniucth  tra  y 
maent  yn  lioUol  annjhrofiadol  o  hoai  eu  hunain  ;  a  rhybuddiwn 
holl  garwyr  y  gwir  i  yruochelyd  rhag  y  fatlj  yna  o  bregethwyr 
Mormonaidd;  nid  oes  ganddynt  drwyddedi  dyledns,  »<;  ni 
ailant  ac  ni  fynant  draethu  y  yvvir;  eithr  myned  y  maent  fel 
meibion  y  Scefa  hwnw,  heb  neb  a  fedd  hawl  i  anfon  pregeth- 
wyr  Mormonaidd  wedi  ceisio  hyny  oddiar  eu  Haw,  nac  eisieu  eu 
lidp.  Ac,  Foneddigion,  gallvvn  wneyd  yn  burion  heb  eich 
g  waith  :  onid  oes  genych  ohwaneg  o  Sectyddiaeth  i  bregethu,  lieu 
OB  cywilyddiwch  ei  harddel,  gan  ddymuno  dysgu  gwirioneddau 
Mormonaidd  i'ch  cyd-ddynion,  ymostyngwch  i'w.dderbyn  eich 

Lunaiii  yn  gyntaf ;  hyd  hyny  gadewch  bregethu  Moroloui^cth 

ii>.a\  ifli''  \    •,;:;  r  .!!cuv  v/.vio  .n^a 


yii  llonydd,  os  gwelwch  yii  Jda  ;  ywneir  yn  well  heb  eich 
gwaith.  Out  buasai  i'r  Sectuu  nialeisus  unfbn  eu  pregelhwyr 
bwngleraidd  i  hregetliu  Mornioniaeth,  ii;eddwn  etto,  ni  fuasai  y 
werin  wedi  dychymmygu  am  y{a.thfwcci  bws  a  waacthant  liwy 
ar  yr  eiiw  liwnw,  ac  yn  eu  carcliarau  tywyll  adgofiaiit  hyny 
pan  yii  nwaeo  y  dydd.  Mor  hollol  resyniol  fyddai  credu  otfeir- 
iaid  pay;aiiaidd,  neu  uii  o'r  Hrahinins  Hindwaidd  yn  pregethu 
Sectyddiaetli  ag  a  iyddai  creda  un  o'r  pregetiiwyr  Aagh  Sect- 
yddol  Monnuuaiud  iiyayii  pregethu  Morniotiiaeth  ;  pofwyafa 
brt;gethaut  hwy.  lleiut'  a  ddealia  y  werin  beth  yw  Mormoniaeth. 

Oni  chywilyddiai  Capelaid  o  Fedyddwyr  pe  clywent  uu  o'u 
pregeth'vyr  yn  cani-ddarlunio  Independiaeth,  ueu  Wesleyaeth 
iuor  erchyil  ag  y  dirdynaut  Fornioniaeth?  Etto,  am  yr  olaf,  nid 
o<;s  rhy  ddrwg  i'w  ddweyd  na'i  grcdu! 

Os  dymuiiir  dealltwriaeth  gywir  o  Formouiaeth,  paham  uad 
elir  i'w  Cliapeii  ei  liun  er  clywed  ei  pliregeiliwyr  ei  hun  yu  ei 
hegluro.  Faliaia  yr  elir  i  Gapeli  y  Eedyddwyr  i  geisio  »4eaU 
beth  VR'  en  daliadau,  i  Gapeli  y  Wesleyaid  i  ddeall  eu  daliadau 
hvvythau  ;  pa  Ibdd  y  goifodarheswni  yr  yuil.olydd  i  gyffes  yr 
Egiwys  selydledig,  ac  i  Sociniaeth.  ie,  i  bob  peth  oud  Mormon- 
iaeth  i  tyued  i'w  Capeli,  i  wrando  ar,  ac  y  credant  ddarluniad  eu 
pregethwyr  eii  liunain  o'u  cret'yddnu  yn  hytrach  nag  a  ddywed 
pawb  ereill,  ac  ar  yr  un  pryd  yr  elant  i  Gapel  pob  enwad  arall  i 
wrando  ar  bob  gelyn  protJesedig,  a  chrfidant  yr  lioll  anwireddau 
a  ddywed  pa^b  ;;m  Foruioniaeth,  eithr  ni  chredant  y  gwir 
ddarluniad  a  ddyry  ei  pliregethwyr  ei  bun  o  honi,  yr  unig  rai 
a'i  hiawn  eglura  hi?  Pa  leswm  sydd  yn  !iyn?  Gorfoda  j  tfaith 
o  fyuediad  pobl  i  v,ra!idaw  ar  bregethwyr  Sectyd(iol  yn  dar- 
lithio  yn  erbya  Mcrmoniaeth  i  gredu  nad  awydd  ei  deall,  ond 
mil  dymuno  ei  c-Aa?«-ddeall  y  maent — eu  bod  yn  caru  celwydd 
yn  hytrach  na'r  gwirioncdd  am  dani,  a'u  bod  yn  ewyllysio 
Uonyddu  eu  cydwy'oodau  rhag  chwilio  iddi ;  a  phrawf  het'yd  eu 
bod  yn  fwy  afresyniol  tuag  at  Formouiaeth  nag  ydynt  at  un 
Ijroffes  arall,  yr  hyn,  i'r  call,  a  ffurfia  resymeg,  gytielybiaethol  o 
leiaf,  nad  twyll  yw,  onide  na  ymunai  yr  hoU  gau  grefyddau  yu 
ei  herbyn.  Mae  y  ffaith  hynod  raai  ymot'yu  anwireddau  am 
Formoniaeth  y  mae  y  werin  trwy  yaiholi  a'i  gelynion,  yn 
ngwyneb  y  ffaith  mai  ymofyn  y  gwir  y  niaent  am  bob  enwad 
arall,  drwy  yniholi  a'u  pleidwyr,  yu  rhoddi  sail  gref  i  ofni  mai 


9 

liwy  yw  y  rhai  y  prophwydodd  Pedr  am  danynt, — "  Wed5  eu 
rboddi  i  fynu  i  amryfusedd  oardarn  i  gredu  celwydd,  »m  na 
dderbyniasant  y  gwirionedd  yn  y  cariad  o  hono;"  ac  yn  profi 
liefyd  mai  ofn  iV  hudoledigion  iawn  ddeall  Mormoniaeth  a 
achosa  i'r  cam-gyliuddwyr  liyn  redeg  i'w  phregethu  heb  eu 
danfon  ac  heb  ei  deall  hi  eu  hunain.  C 

Un  ffordd  Iwyddiannus  ryfeddol  a  gymmera  y  gwyr  "  Parct- 
edig,"  a'r  Gols.  boneddigaidd,  i  anmlioblogi  Mormoniaeth  yn  yr 
oes  a'r  genedlaeth  fak-h  ac  uchel  ffroenus  hon  yw,  cyhuddo  ei 
blaenoriaid  a'i  haelodau  o  fod  yn  ddigyuiTueriad,  yn  dlawd  a 
dirmygedig;  "yr  hen  Joe  Smith,  y  cloddiwr  am  aur,"  "  Twyll- 
^vr  hygoehis,"  roeddant,  a  mil  ond  un  o  gyhuddiadau  ereill  a 
ddygant  i'w  erbyn;  a'r  oil  o'r  rhai  a  fyddent  fwy  priodol 
iddynt  eu  hunain  nac  iddo  ef.  Y  Peirch,  a'r  Gols.  sydd  wetU 
dwbio  cynmieriad  Joseph  Smith  a'r  teitlau  yna,  ac  nid  efe  ei 
hun,  cofier;  y  difenwyr  pediadurus  na  allant  ganiatau  i  d(>yn 
ei  enw  ei  hun,  ond  er  boddio  eu  chuaetli  i  iselhau  y  'person,' 
"Joe,"  ei  gahvant.  O,  mor  ddirmygedig  y  swnia  y  llysenw 
*'  Joe"  yng'hlustiau  yr  oes  t'aich  hon!  Nid  ystyriant  hwy  mai  y 
llyseuwyr  a  deilyngant  y  gwarth  a  geisiant  ddwyn  ar  y  dy- 
oddefydd.  Nid  efe  a  alwodd  ei  hun  yn  "Joe,"  ac  nid  alkksai 
wneuthur  dim,  hyd  y  nod  pe  yn  ddrwg-weithredwr  fel  y  ceie- 
iant  ei  wneuthur,  a  hacddai  gaelei  ddifenwi.  Ond,  tra  y  difen- 
wir  Joseph  Smith,  fel  y  difenwyd  ei  Arglwydd  o'i  flaen,  fel  ei 
Arglwydd,  "  pan  ei  difenwyd  ni  ddifenuodd  drachefn"  yr  oedd 
yut»u;  ac  o  ganlyniad  y  maeefe  yn  well  na'i  ddifenwyr  "parch- 
edig,"  fel  yr  oedd  ei  frawd  hynaf  yn  well  na'u  brodyr  hynaf 
hwythau  a'i  difenwai  Ef;  ac,  'Ti  chaiff  difenwyr  etifedtlu 
teyrnas  nef,"  ebe  y  Dyoddefydd  gynt.  Er  cymmaint  a  ddlr- 
mygir  ar  Joseph  Smith— er  fod  ei  enw  yn  arswydo  y  drygionue, 
fe  tan  ar  groen  y  gau-grefyddwr,  nid  yw  yn  faich  eithr  yn 
bleser  gan  yr  Awdwr  ei  arddel  a'i  amddiffyn-,  a  thystia  hefyd 
yngwjneb  Honed  byd  o'i  gyhuddwyr  ei  fod  yn  u-eU,  yn  gufian^n- 
iich,  doefhach,  a  duwiolnch  dyn  na  neb  o  honynt  hwy  ar  a  wel- 
odd.  Oddiar  adnabyddiaeth  bersonol  a.  Joseph  Smith  naewn 
llawe?  dull,  gallwn  dystio  ei  fod  yn  fwy  anhaeddiannol  o'r 
cymmwiad  a  roddir  iddo  gan  y  Peirch  a'r  Gols.  crefyddol,  na 
neb  dyn  a  welsoni  erioed.  Er  nad  yw  enw  o  gymaint  pwys,  atto 
y  mae  ei  enw  ef  yn  fwy  gwir  barchus  o  aerwydd  yr  achos  paham 


«i  dirmygir;  cany?,  gwyddom  mai  o  herwydd  i  Dduw  ei  ddewis 

yn  offeryn   yn   ei  law  i  adferyd  yr  efengyl   drajywyddol — i 

sefydlu  ei  deyrnas  rhegys  y  selydJodd  yr  lesu  ei  hun  hi,  ac  i 

ddarparn  ffordd  ei  ail-ddyfodiad  y  maey  fatli  elyniaoth  iddo 

{ran  gau-gr'efyddwyr  y  byd.     Pa  wahaniacth  pa  enw,  ai  Joseph, 

John,  Petir,  Thomas,  ynte  beth, ei  lysernvi  a  gawsai  yr  un  fath; 

a  ph?  yr  anfonasai  Buw-  angel  at  John  Calfin,  John  Wesley, 

John  Knox.  Simon  Meno.  n;ni  Peter  Waldo,  next  unrhyw  ddyn 

srall,  difenwasid  yntan  gan  y  lleill,  fel  y  dife^^v^^  Josepli  Smith. 

i'r  graihiau  ♦  traethasai  ei  gcnadwri  yn   ->f-bYn  en  twyll,  eu 

rhaxrith,  a'll  drygioni  hwy.  fel  ag  i  heryg!u  fiTon  eu  bam  a'u 

parch.    G\vyr  "duw  y  byd  liwn,"  sef  y  diafol,  yr  hwn  a  addolir 

gan  fydys.'awd  yn  lie  Daw  y  nef.  gwyi"  yn  burion  am  falchd^r 

yr  oes  lion  ;  canys,  y  mae  efe  wedi  en  dysgu  mai  yr  e^lwysi  a'r 

rathadrala  arddercliooaf,  y  capeli  gwychaf,  a'r  temlau  mwyaf 

addurnol  a  arddnnuosant  y  crefyddan  pnraf.     Mae  duw  bakh 

yr   oes   gaugrefyddol   hon   wedi   dysgn   ei  ad  'olwyr  i  farnu 

erefydd   wrth  yr  olwg  allanol.  ac  i  ystyried  pob  cref\  dd  yn  an- 

nilioh'oj;aidd   oldieithr   fod   ganiidynt    synagogau    gwych,    ac 

oddieitV:r  fod  y  mawrion  a'r  cyfoethogion  yn  myned  yna    Ang- 

b.ofi;i«;u)t  eu  dechreuad   eu  hunain-;    do.  anghofiasant  dlodi  yr 

losu  adflfwyn,  yr  hwnei'  ei  ft)d  yn  meddn  gorsedd  dragywj'ddol 

oedd  mor  ddirmygedig  ag  un  Mormcniad.  ie.  y  "di^stynif  o'r 

gwyr-;'  yr  hwn.  er  ei  fod  yn  Greawdwr  byd  ac  yn  etifedd  pob 

P'j-th.  afu  mor  diawd  ag  un  Mormon  ;   ie.  '•  heb  !e  i  rod. 11  ei  ben 

i  lawr."   Anghofia  yr  oes  falcli  hon  nad  oedd  ganddo  yntan  well 

fwmui  nag  oedd  gan  Josepli  Smith  i  tydlafurio;  dimond  ychydig 

bysgotvyr  tlodion  a  diystyredig;   ac  nad  oedd  dmvinyddiou  a 

I'h.eirch  dmviolf'rydig  ei  oes  yn  gwnenthur  sylw  o  bono  ond  i'w 

esillibo,  ei  gam-gyhuddo,  acheisio  ei   ladd  fel  y  gvnaeth  Peirch 

a  Gols.  yr  oes  ft  Joseph  ;^n)ith,  ac  felly  y  ^\^\\'a  eu  dyscjUion 

a'i  olynwyr  yntau. 

()s  yw  y  Mormoniaid  yn  anmlioblogaidd  o  herwydd  eu 
tlodi  yn  awr,  ni  ddiystyrir  hwy  gan  yr  lesu,  y  pruphwydi  a'r 
apostolion  o  herwydd  hyny  eoeliwn  ;  canys,  nid  yscTrid 
hwythau  ond  "ysgubion  y  byd  a'serodpob  dim,"  yn  crwydro 
o  wlad  bwy  gilydd  i  hregethu  erefydd  mor  ariihoblogaidd  yn 
eu  dydd  ag  yw  MOrmoniaeth  yn  awr,  o  herwydd  yr  hj^'n,  da 
oedd  cael  crwyn  defaid  neu  gr'wyn  gcifr  yn  wisgocdd,  acha^ui 


Jetty  gyda  y  llwynogod  jm  ogofeydd  y  creigiaii,  neu  gyda  bwystr 
filod  mwy  rheibus  fyth  fel  eosp  am  bregethu  crefydd  anmhobl- 
ogaidd ;  etto  ni  thawent  tVy  nag  y  tawa  y  Mormoniaid  er 
gwaethaf  pob  peth;  a  pha  ryfedd  hyn  gan  na  feddai  eu  Har- 
glwydd  gwmniaeth  uwch  na  "  Phublicanod  a  phecbaduriaid," 
ebepoblogrwydd  yroes,  adigon  da  iddo,  meddent,  y  fath  *'  ddyn 
glwth  ac  yfwr  gwin"  ag  yw  Eie!  Pa  betbau  drwg  a  ddywed- 
wyd  yn  erbyn  Joseph  Smith  a'r  Mormoniaid  ar  na  ddy  wedwyd 
liwynt  am  eu  Harglwydd  a'u  brodyr  hynaf  yn  yr  oesoedd 
inynedol?  Ni  ivyddoni,  ond  nad  yw  yr  olaf  hyn  ddim  cystal 
a'r  rhni  hyny,  maent  heb  deilyngii  y  "  gwyn  eicb  byd  pan  y 
dywedant  bob  drygair  am  danocii  er  mwyn  fy  enw  i,  a  hwy  yn 
gelwyddog;"  canys  nid  ydynt  nior  dduwiol  oil,  ef'allai,  a  theil- 
yngu  "  pob  drygair,"  er  fod  y  rhestr  yn  ilanw  yn  gyflym,  a'r 
"  gwyn  fyd"  yn  agoshau  yn  gyferbyniol. 

Eithr  cam-ddealla  y  byd  ein  dyben  yn  amddiffyn  cymmeriad 
Joseph  Smith,  a  blaenoriaid  ereill  Mormoniaeth  ;  nid  ystyriwn 
neb  o  bonynt  ond  dynion  ffaeledig,  etto  dynion  gonest,  geirwir, 
bucheddol,  a  duwjol;  gweisiou  anfonedig  oddiwrth  Dduw,  drwy 
y  rhai  y  derbyniv»n  air  yr  Argiwydd,  a  bendithion  dwyfol  ac 
anmhrisiadwy;  parchwn  hv^ait  o  herwydd  i  Dduw  eu  parchu 
trvvy  gyflwyno  trysor  anchwiliadwy  o  ras  iddynt  a"'gair  y 
cymmod,"  sef  yr  efengyl,  ac  o  herwydd  ei  fod  Ef,  o'r  nef,  ac 
nid  hwy,  yn  cyt'ranu  i  ni  rasol  ddoniau  ei  Ysbryd  Glan  drwy 
ofierynoliaeth  eu  gweinyddiad  hwynt  o'r  ordinhadau.  A  phwy, 
wedi  cael  y  p-ofion  eglur  hyn  o'u  bod  yn  weision  Duw,  ar  na 
amddiffynai  ac  na  charai  hwynt?  V/el,  ddarilenydd,  y  cyfryw 
yw  pregethwyr  y  Foroioniaeth  anmiioblogaidd  hon  ;  ac  wele 
le  i  bob  dyn  gael  gan  Ddusr  b'ofi  mai  gwas  iddo  Ef  oedd 
Joseph  Smith  drwy  fwynhau  c^'flawniad  o  addewidion  lesu 
Grist,' y  rhai  ni  cheir  heb  ufyddhau  i'r  egwyddorion  a  ddysgai 
Joseph  Smith  a'i  olynwyr.  Pe  gwir  yr  ystoriau  am  dano 
buasai  yn  rhy  ddrwg  i  Dduw  ei  ddanfon ;  eithr  gan  fod  Duw 
yn  cj'flawni  ei  addewidion  ef,  prawf  Duw  drwy  hyny  ddarfod 
iddo  if  ei  anfon,  ac  i'elly  proi'u  drwy  hyny  mai  anwireddau  yw 
yr  oil  a  ddywedir  i'w  erbyn  pe  eu  haerid  gan  yr  holl  fyd.  Mae 
y  rhesymeg  yna  ya  gyludda.s  i  holl  weision  Duw  ac  nid  i  neb 
arall, — ni  ddiehon  twyllwr  ddweyd  t'el  yna;  ac  yn  hytrach  nag 
i  fanylu  ar  un  ffordd  arall,  dy  wedwn,  wele  ffordd  anffatkdig  i 


12 

bob  nn  gael  gwyboiS  'g:an  Dduw  mai  gwir  yw  Jformoniaeth;  ac 
felly,  OS  aninhoblqgaivld  yw  hi,  y  rhaid  fod  Duw  felly  hefyd. 

Os  anmhoblntjai'lri  ar  y  ddaear  yw  Mormoiiiaeth,  prawf  Duw 
drwy  gvflwyno  bendithion  y  nef  iddynt,  a  thrwy  aiifon  angyl- 
iori  glan  i  fod  yn  weifeioa  iddynt,  a'u  hanrhydeddu  a'i  efengyl, 
uad  y'nt  aniuhoblogaidci.yn  y  nef,  ac  na  ddylent  gael  eu  diys- 
tyru  ar  y  ddaear.  Ydyw,  ddarllenydd,  y  raae  Mormoniaeth  y 
gyfyndrefn  anrliydcddijsaf  a  ddaeth  o'r  nef  i'n  daear.  a  plirofa 
Duw  hi  folly  drwy  gyflwytioy  ben<iit)iion  a  wadir,  a'r  doniau  a 
ddiystyrir  gan  bawh  oreill.  Gan  uiai  Ef?  y  w  safon  poblogrwydd, 
y  rhai  tebycaf  iddu  Ef  yw  y  rliai  mwyat  poblogaidd  mewn 
gwirior.edd,  a  chan  fod  y  Mormoniaid  yn  profi  drwy  cuhufydd- 
dod  id:lo  dan  bob  gwawd,  crlidigaetliau  ac  aberthau  eu  bod 
yn  debycach  iddo,  profa  safon  gj»^ir  mai  hwy  yw  y  niwyaf 
gwir  boblogaidd  hefyd.  Gweler  bellach,  ynte,  ar  bobrhesymeg 
deg,  nad  safon  gywir  y w  yr  hon  a  gondemnia  Forraoniaeth  yn 
anrahoblogaidd  yn  yr  oes  ''  Gristiouogol"  hon,  fel  ei  gelwir, 
eithr  y  dylai  gael  ei  hystyried  gyramaint  rawy  poblogaidd  ag 
yw  yn  fwy  Cristionogol  na  phob  peth  arall. 

Ond  etto,  meddwn,  wrth  y  Peirch  a'r  Gols.  ag  ydynt  mor 
awyddus  am  grefydd  boblogaidd,-  Foneddigion! — Peidiwch  a'n 
beio  ni  na'n  crefydd,  canys,  nid  nyni  na'n  crefydd  ond  chwy- 
chwi  a  achosodd  yr  anrahoblogi"wydd;  ac  felly  os  oj2s  bai  yn 
hod  am  hyn3s  wrth  eich  drws  chwi  y  gorwedda,  canys  chwy- 
chwi  yn '  unig  a  ellwch  ei  symud.  Os  cyfoeth  ac  enw  da  a 
ystyriwch  yn  boblogrwydd,  genych  chwi  y  mae,  yr  ydym  ui  oil 
wedi  colli  hyny  wrth  ymuno  a  Mormoniaeth,  ac  felly  ni  allwn 
ni  ei  gwneyd  hi  yn  boblogaidd;  eithr  yr  ydych  chwi  yji  barchus, 
ac  yn  "  cael  gair  da  gan  bawb,"  deuwch  cliwi  a'ch  cynnuUeid- 
faoefld  poblogaidd  a  pharchus  at  Formoniaeth,  a  gwiij^'wch 
hithfiu  yn  boblogaidd;  y  mae  iii  yn  teilyngu  hyny,  canyS  gwir 
efengyl  Oi'istyw  hi,  ac  yr  ydym  ni  yn  otstion  o  hyny.  Mor 
sicr  ag:  y  cywilyddiwch  chwi  ardde)  Mormoniaeth  yn  awr,  y 
cywilyddiaei  Hawdwr  dwyfol  hi  eich  ardilel  chwithau  pan  ddel 
ar  gymylau  y  rief  i  wahodd  ei  hufyddion  i  blith  yr  osgordd  uir 
boblog'^icld  ar  ei  ddehoulaw.  tvstia  eich  cy^il^y, 

,;'"!',"'"'  '     .   ,',-;v,,;,„i3.  JONES. 


AKCR,\rji(V''YC    A    C!H\HOEDrWYD   GAN    D.    JONBS,    ABERTAWY 


